ANG TIPAN NI 


LEVI 


Ang Ikatlong Anak nina Jacob at Leah 


KABANATA 1 


1 Ang kopya ng mga salita ni Levi, ang mga bagay na 
kaniyang itinalaga sa kaniyang mga anak, ayon sa lahat 
ng kanilang gagawin, at kung anong mga bagay ang 
mangyayari sa kanila hanggang sa araw ng paghuhukom. 
2 Siya ay malusog nang tawagin niya sila sa kanya, 
sapagka't nahayag sa kaniya na siya'y mamamatay. 

3 At nang sila ay magkakatipon ay sinabi niya sa kanila: 
4 Ako, si Levi, ay ipinanganak sa Haran, at sumama ako 
sa aking ama sa Shechem. 

5 At ako ay bata pa, mga dalawampung taong gulang, 
nang, kasama ni Simeon, ako ay naghiganti kay Hamor 
para sa ating kapatid na si Dinah. 

6 At nang ako ay nagpapakain sa mga kawan sa Abel- 
Maul, ang espiritu ng pang-unawa ng Panginoon ay 
dumating sa akin, at nakita ko ang lahat ng tao na 
sinisira ang kanilang lakad, at ang kalikuan ay nagtayo 
ng mga pader para sa sarili nito, at ang kasamaan ay 
naupo sa mga tore. 

7 At ako ay nagdadalamhati para sa lahi ng mga anak ng 
tao, at nanalangin ako sa Panginoon na ako ay maligtas. 
8 Pagkatapos ay nakatulog ako, at namasdan ko ang 
isang mataas na bundok, at naroon ako. 

9 At narito, nabuksan ang langit, at sinabi sa akin ng 
isang anghel ng Dios, Levi, pumasok ka. 

10 At ako'y pumasok mula sa unang langit, at nakita ko 
doon ang isang malaking dagat na nakabitin. 

11 At higit pa ay nakita ko ang pangalawang langit na 
higit na maliwanag at mas makinang, sapagkat 
mayroong isang walang hangganang liwanag din doon, 
12 At sinabi ko sa anghel, Bakit ganito? At sinabi sa 
akin ng anghel, Huwag kang mamangha dito, sapagka't 
makikita mo ang ibang langit na lalong makinang at 
walang kapantay. 

13 At pagka ikaw ay umahon doon, ikaw ay tatayo 
malapit sa Panginoon, at ikaw ay magiging kaniyang 
lingkod, at iyong ipahahayag ang kaniyang mga hiwaga 
sa mga tao, at iyong ipahahayag tungkol sa Kaniya 
(JESUS CHRIST ) na tutubos sa Israel. 

14 At sa pamamagitan mo at ni Judah ay magpapakita 
ang Panginoon sa mga tao, magliligtas sa bawat lahi ng 
mga tao. 

15 At mula sa bahagi ng Panginoon ay magiging iyong 
buhay, at Siya ang magiging iyong bukid at ubasan, at 
mga bunga, ginto, at pilak. 

16 Pakinggan, kung gayon, tungkol sa mga langit na 
ipinakita sa iyo. 

17 Ang pinakamababa ay para sa kadahilanang ito ay 
malungkot sa iyo, na nakikita nito ang lahat ng hindi 
matuwid na gawa ng mga tao. 

18 At ito ay may apoy, niyebe, at yelo na inihanda para 
sa araw ng paghuhukom, sa matuwid na paghatol ng 
Diyos, sapagkat nasa loob nito ang lahat ng mga espiritu 
ng mga ganti para sa paghihiganti sa mga tao. 

19 At sa pangalawa ay ang mga hukbo ng mga hukbo na 
itinalaga para sa araw ng paghuhukom, upang gumawa 
ng paghihiganti sa mga espiritu ng panlilinlang at ni 
Beliar. 

20 At sa ibabaw nila ay ang mga banal. 


21 At sa kaitaasan sa lahat ay nananahan ang Dakilang 
Kaluwalhatian, higit sa lahat ng kabanalan. 

22 Sa langit na katabi nito ay ang mga arkanghel, na 
nangaglilingkod at nagsasagawa ng pagpapalubag-loob 
sa Panginoon para sa lahat ng mga kasalanan ng 
kamangmangan ng mga matuwid, 

23 Nag-aalay sa Panginoon ng mabangong amoy, 
makatuwiran at walang dugong handog. 

24 At sa langit sa ibaba nito ay ang mga anghel na 
sumasagot sa mga anghel ng presensya ng Panginoon. 
25 At sa langit sa tabi nito ay may mga trono at mga 
paghahari, kung saan sila ay laging nag-aalay ng papuri 
sa Diyos. 

26 Kapag, samakatwid, ang Panginoon ay tumitingin sa 
atin, lahat tayo ay nayayanig, oo, ang langit, at ang lupa, 
at ang mga kalaliman ay nayayanig sa harapan ng 
Kanyang kamahalan. 

27 Datapuwa't ang mga anak ng tao, na walang 
pagkaunawa sa mga bagay na ito, ay nagkakasala at 
ginagalit ang Kataastaasan. 


KABANATA 2 


] Ngayon, samakatwid, alamin na ang Panginoon ay 
maglalapat ng kahatulan sa mga anak ng tao. 

2 Sapagka't kapag ang mga bato ay napunit, at ang araw 
ay napatay, at ang tubig ay natuyo, at ang apoy ay 
nalalagas, at ang buong sangnilikha ay nababagabag, at 
ang di-nakikitang mga espiritu ay natutunaw, at ang 
Hades ay kumukuha ng mga samsam sa pamamagitan 
ng mga pagdalaw ng Kataastaasan, ang mga tao ay hindi 
naniniwala at magpapatuloy sa kanilang kasamaan. 

3 Dahil dito hahatulan sila nang may kaparusahan. 

4 Kaya't dininig ng Kataastaasan ang iyong panalangin, 
upang ihiwalay ka sa kasamaan, at upang ikaw ay 
maging isang anak sa kaniya, at isang lingkod, at isang 
ministro ng kaniyang presensiya. 

5 Ang liwanag ng kaalaman ay iyong isisikat kay Jacob, 
at ikaw ay magiging gaya ng araw sa lahat ng binhi ni 
Israel. 

6 At bibigyan ka ng isang pagpapala, at sa lahat ng 
iyong binhi hanggang sa dalawin ng Panginoon ang 
lahat ng mga Gentil sa Kanyang magiliw na awa 
magpakailanman. 

7 At kaya't binigyan ka ng payo at pang-unawa, upang 
maituro mo sa iyong mga anak ang tungkol dito, 

8 Sapagka't silang nagpapala sa kaniya ay pagpapalain, 
at silang sumusumpa sa kaniya ay mangalilipol. 

9 At pagkatapos ay binuksan sa akin ng anghel ang mga 
pintuan ng langit, at nakita ko ang banal na templo, at sa 
isang luklukan ng kaluwalhatian ang Kataastaasan. 

10 At sinabi niya sa akin, Levi, ibinigay ko sa iyo ang 
pagpapala ng pagkasaserdote hanggang sa ako'y 
pumarito at manirahan sa gitna ng Israel. 

11 Pagkatapos ay dinala ako ng anghel sa lupa, at 
binigyan ako ng isang kalasag at isang espada, at sinabi 
sa akin: Maghiganti ka kay Shechem dahil kay Dinah, 
na iyong kapatid, at ako ay sasaiyo dahil sinugo ako ng 
Panginoon. 


12 At aking nilipol nang panahong yaon ang mga anak 
ni Hamor, gaya ng nasusulat sa mga tapyas sa langit. 

13 At sinabi ko sa kanya: Idinadalangin ko sa iyo, O 
Panginoon, sabihin sa akin ang Iyong pangalan, upang 
ako ay makatawag sa Iyo sa isang araw ng kapighatian. 
14 At sinabi niya: Ako ang anghel na namamagitan para 
sa bansang Israel upang hindi sila lubos na mapahamak, 
sapagkat sinasalakay ito ng bawat masamang espiritu. 

15 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagising ako, 
at pinagpala ang Kataas-taasan, at ang anghel na 
namamagitan para sa bansang Israel at para sa lahat ng 
matuwid. 


KABANATA 3 


1 At nang ako ay papunta sa aking ama, nakakita ako ng 
isang tansong kalasag, anupa't ang pangalan din ng 


bundok ay Aspis, na malapit sa Gebal, sa timog ng Abila. 


2 At iningatan ko ang mga salitang ito sa aking puso. At 
pagkatapos nito ay pinayuhan ko ang aking ama, at si 
Reuben na aking kapatid, na sabihin sa mga anak ni 
Hamor na huwag tuliin, sapagkat ako ay masigasig dahil 
sa kasuklamsuklam na ginawa nila sa aking kapatid na 
babae. 

3 At aking pinatay muna si Shechem, at si Hamor ang 
pinatay ni Simeon. At pagkatapos nito ay dumating ang 
aking mga kapatid at sinaktan ang lunsod na iyon ng 
talim ng espada. 

4 At narinig ng aking ama ang mga bagay na ito at 
nagalit, at siya ay nagdalamhati sa kanilang pagtanggap 
ng pagtutuli, at pagkatapos niyon ay patayin, at sa 
kanyang mga pagpapala ay minamalas niya kami. 

3 Sapagka't kami ay nagkasala dahil sa ginawa namin 
ang bagay na ito laban sa kaniyang kalooban, at siya'y 
nagkasakit nang araw na yaon. 

6 Ngunit nakita ko na ang hatol ng Diyos ay para sa 
kasamaan kay Shechem, sapagka't pinagsikapan nilang 
gawin kay Sarah at kay Rebecca ang gaya ng ginawa 
nila kay Dinah na ating kapatid, ngunit pinigilan sila ng 
Panginoon. 

7 At kanilang inusig si Abraham na ating ama noong 
siya ay isang dayuhan, at kanilang iniligalig ang 
kanyang mga kawan noong sila ay malalaki nang may 
mga anak, at si Eblaen, na ipinanganak sa kanyang 
bahay, ay kanilang pinakahiya-hiyang hinawakan. 

8 At gayon ang ginawa nila sa lahat ng dayuhan, kinuha 
ang kanilang mga asawa sa pamamagitan ng puwersa, at 
sila ay kanilang pinalayas. 

9 Ngunit ang poot ng Panginoon ay dumating sa kanila 
hanggang sa sukdulan. 

10 At sinabi ko sa aking amang si Jacob: Sa 
pamamagitan mo ay sasamsaman ng Panginoon ang mga 
Canaanites, at ibibigay ang kanilang lupain sa iyo at sa 
iyong mga binhi pagkatapos mo. 

11 Sapagkat mula sa araw na ito ay tatawagin ang 
Shechem na isang lunsod ng mga hangal, sapagka't kung 
paanong tinutuya ng isang tao ang isang mangmang, 
gayon din namin sila tinutuya. 


12 Sapagka't sila'y gumawa rin ng kamangmangan sa 
Israel sa pamamagitan ng pagdumi sa aking kapatid na 
babae. At kami ay umalis at dumating sa Bethel. 

13 At doon ay muli akong nakakita ng isang pangitain 
na gaya ng una, pagkatapos naming magtagal doon ng 
pitumpung araw. 

14 At nakita ko ang pitong lalaki na may puting damit 
na nagsasabi sa akin: Bumangon, isuot ang balabal ng 
pagkasaserdote, at ang korona ng kabutihan, at ang 
baluti ng pang-unawa, at ang kasuotan ng katotohanan, 
at ang huli ng pananampalataya, at ang turban. ng ulo, at 
ang epod ng propesiya. 

15 At kanya-kanyang dinala ang mga bagay na ito at 
inilagay ang mga ito sa akin, at sinabi sa akin: Mula 
ngayon ay maging isang saserdote ng Panginoon, ikaw 
at ang iyong mga binhi magpakailanman. 

16 At pinahiran ako ng una ng banal na langis, at 
ibinigay sa akin ang tungkod ng paghatol. 

17 Ang pangalawa ay hinugasan ako ng dalisay na tubig, 
at pinakain ako ng tinapay at alak maging ng mga 
pinakabanal na bagay, at binihisan ako ng isang banal at 
maluwalhating damit. 

18 Ang pangatlo ay binihisan ako ng isang kasuutang 
lino na parang epod. 

19 Ang ikaapat ay nagsuot sa akin ng pamigkis na 
parang kulay ube. 

20 Ang panglima ay nagbigay sa akin ng isang sanga ng 
masaganang olibo. 

21 Ang pang-anim ay naglagay ng korona sa aking ulo. 
22 Ang ikapito ay naglagay sa aking ulo ng isang korona 
ng pagkasaserdote, at pinuno ang aking mga kamay ng 
insenso, upang ako ay makapaglingkod bilang saserdote 
sa Panginoong Diyos. 

23 At sinabi nila sa akin: Levi, ang iyong mga binhi ay 
hahatiin sa tatlong katungkulan, bilang tanda ng 
kaluwalhatian ng Panginoon na darating. 

24 At ang unang bahagi ay magiging malaki, oo, walang 
mas dakila kaysa sa ito. 

25 Ang pangalawa ay nasa pagkasaserdote. 

26 At ang ikatlo ay tatawagin sa pamamagitan ng isang 
bagong pangalan, sapagkat ang isang hari ay babangon 
sa Judah, at magtatatag ng isang bagong pagkasaserdote, 
alinsunod sa anyo ng mga Gentil. 

27 At ang Kanyang presensya ay minamahal, bilang 
isang propeta ng Kataas-taasan, ng binhi ni Abraham na 
ating ama. 

28 Samakatwid, ang bawat kanais-nais na bagay sa 
Israel ay magiging para sa iyo at para sa iyong binhi, at 
kakainin mo ang lahat ng magandang tingnan, at ang 
hapag ng Panginoon ang paghahati-hatiin ng iyong mga 
binhi. 

29 At ang ilan sa kanila ay magiging mga mataas na 
saserdote, at mga hukom, at mga eskriba, sapagka't sa 
pamamagitan ng kanilang bibig ay babantayan ang 
dakong banal. 

30 At nang magising ako, naunawaan ko na ang 
panaginip na ito ay tulad ng unang panaginip. At itinago 
ko rin ito sa aking puso, at hindi ko sinabi sa kanino 
mang tao sa ibabaw ng lupa. 


31 At pagkaraan ng dalawang araw, ako at si Judah ay 
umahon na kasama ng aming amang si Jacob, kay Isaac 
na ama ng aming ama. 

32 At pinagpala ako ng ama ng aking ama alinsunod sa 
lahat ng mga salita ng mga pangitain na aking nakita. At 
hindi siya sumama sa amin sa Bethel. 

33 At nang kami ay dumating sa Bethel, ang aking ama 
ay nakakita ng isang pangitain hinggil sa akin, na ako ay 
magiging kanilang saserdote sa Diyos. 

34 At siya'y bumangon nang maaga sa kinaumagahan, at 
nagbayad ng ikapu ng lahat sa Panginoon sa 
pamamagitan ko. At kami ay dumating sa Hebron upang 
manirahan doon. 

35 At patuloy akong tinawag ni Isaac upang ipaalaala sa 
akin ang batas ng Panginoon, maging tulad ng ipinakita 
sa akin ng anghel ng Panginoon. 

36 At itinuro niya sa akin ang batas ng pagkasaserdote 
ng mga hain, mga buong handog na susunugin, mga 
unang bunga, mga kusang-loob na handog, mga handog 
tungkol sa kapayapaan. 

37 At araw-araw ay tinuturuan niya ako, at abala para sa 
akin sa harap ng Panginoon, at sinabi sa akin: Mag-ingat 
sa espiritu ng pakikiapid, sapagka't ito ay magpapatuloy 
at sa pamamagitan ng iyong binhi ay magpaparumi sa 
banal na lugar. 

38 Kung gayon, kumuha ka sa iyong sarili ng isang 
asawang walang dungis o karumihan, habang ikaw ay 
bata pa, at hindi mula sa lahi ng mga dayuhang bansa. 

39 At bago pumasok sa dakong banal, maligo, at pagka 
ikaw ay nag-aalay ng hain, maghugas ka, at muli, kapag 
natapos mo na ang paghahain, maghugas ka. 

40 Sa labingdalawang punong kahoy na may mga dahon 
ay ihandog sa Panginoon, gaya ng itinuro sa akin ni 
Abraham. 

4] At sa bawa't malinis na hayop at ibon ay maghandog 
ng hain sa Panginoon. 

42 At sa lahat ng iyong mga unang bunga at ng alak ay 
ihandog mo ang una, bilang hain sa Panginoong Dios, at 
bawa't hain ay lagyan mo ng asin. 

43 Ngayon, samakatwid, sundin ang anuman ang 
iniuutos ko sa inyo, mga anak, sapagkat anumang bagay 
na narinig ko mula sa aking mga ama ay ipinahayag ko 
sa inyo. 

44 At masdan, ako ay malinis mula sa inyong kasamaan 
at paglabag, na inyong gagawin sa katapusan ng mga 
kapanahunan laban sa Tagapagligtas ng sanlibutan, si 
Cristo, na kumikilos nang walang diyos, nililinlang ang 
Israel, at hinihimok laban dito ang malalaking kasamaan 
mula sa Panginoon. 

45 At kayo'y gagawa ng kalikuan kasama ng Israel, at 
hindi niya titiisin ang Jerusalem dahil sa inyong 
kasamaan, ngunit ang lambong ng templo ay mapupunit, 
upang hindi matakpan ang inyong kahihiyan. 

46 At kayo ay mangangalat bilang mga bihag sa gitna ng 
mga Gentil, at magiging isang kadustaan at isang sumpa 
doon. 

47 Sapagkat ang bahay na pipiliin ng Panginoon ay 
tatawaging Jerusalem, gaya ng nakapaloob sa aklat ni 
Enoc na matuwid. 


48 Kaya nga nang ako ay kumuha ng asawa ako ay 
dalawampu't walong taong gulang, at ang kanyang 
pangalan ay Melcha. 

49 At siya ay naglihi at nanganak ng isang lalaki, at 
tinawag ko ang kanyang pangalang Gersam, sapagkat 
kami ay mga dayuhan sa aming lupain. 

50 At nakita ko hinggil sa kanya, na hindi siya nasa 
unang ranggo. 

51 At si Kohat ay isinilang sa ikatatlumpu't limang taon 
ng aking buhay, sa pagsikat ng araw. 

52 At nakita ko sa isang pangitain na siya ay nakatayo sa 
itaas sa gitna ng buong kapisanan. 

53 Kaya't tinawag ko ang kaniyang pangalan na Kohat 
na siyang pasimula ng kamahalan at pagtuturo. 

54 At ipinanganak niya ako ng ikatlong anak na lalaki, 
sa ikaapatnapung taon ng aking buhay, at dahil mahirap 
nang ipanganak siya ng kanyang ina, tinawag ko siyang 
Merari, iyon ay, 'ang aking kapaitan,' sapagkat siya rin 
ay parang mamatay. 

55 At ipinanganak si Jochebed sa Ehipto, sa aking 
ikaanimnapu't apat na taon, sapagkat ako ay kilala noon 
sa gitna ng aking mga kapatid. 

56 At nagasawa si Gersam, at ipinanganak niya sa 
kaniya si Lomni at si Semei. At ang mga anak ni Kohat: 
si Amram, si Issachar, si Hebron, at si Ozeel. At ang 
mga anak ni Merari, si Mooli, at si Mouses. 

57 At sa ikasiyamnapu't apat na taon ay kinuha ni 
Amram si Jochebed na aking anak na babae upang 
maging asawa niya, sapagkat sila ay ipinanganak sa 
isang araw, siya at ang aking anak na babae. 

58 Ako ay walong taong gulang nang ako ay pumasok 
sa lupain ng Canaan, at labingwalong taon nang aking 
patayin si Shechem, at sa labing siyam na taon ako ay 
naging saserdote, at sa dalawampu't walong taon ay 
kumuha ako ng asawa, at sa apatnapu't walo ako ay 
pumasok sa Ehipto. 

59 At masdan, aking mga anak, kayo ay ikatlong 
henerasyon. Sa aking daan at labingwalong taon ay 
namatay si Joseph. 


KABANATA 4 


1] At ngayon, mga anak ko, iniuutos ko sa inyo: Matakot 
kayo sa Panginoon ninyong Dios nang buong puso 
ninyo, at lumakad kayo sa katapatan ayon sa buong 
kautusan niya. 

2 At turuan din ninyo ang inyong mga anak ng mga titik, 
upang magkaroon sila ng pang-unawa sa buong buhay 
nila, binabasa nang walang patid ang batas ng Diyos. 

3 Sapagkat ang bawat isa na nakaaalam ng batas ng 
Panginoon ay pararangalan, at hindi magiging dayuhan 
saan man siya pumunta. 

4 Oo, maraming kaibigan ang kanyang matatamo kaysa 
sa kanyang mga magulang, at maraming tao ang 
magnanais na paglingkuran siya, at marinig ang batas 
mula sa kanyang bibig. 

5 Gumawa ng kabutihan, samakatwid, mga anak ko, sa 
lupa, upang ito ay maging isang kayamanan sa langit. 


6 At maghasik ng mabubuting bagay sa inyong mga 
kaluluwa, upang inyong matagpuan ang mga ito sa 
inyong buhay. 

7 Ngunit kung maghahasik kayo ng masasamang bagay, 
aani kayo ng bawat kabagabagan at kapighatian. 

8 Kumuha ng karunungan sa pagkatakot sa Diyos na 
may kasipagan, sapagkat kahit na may aakay sa 
pagkabihag, at ang mga lunsod at mga lupain ay 
mawasak, at ang ginto at pilak at bawat ari-arian ay 
mapahamak, ang karunungan ng matatalinong bagay ay 
hindi maaalis, maliban sa pagkabulag ng kasamaan, at 
ang kawalang-galang na nagmumula sa kasalanan. 

9 Sapagka't kung iingatan ng isang tao ang kaniyang 
sarili mula sa masasamang bagay na ito, maging sa gitna 
ng kaniyang mga kaaway ay magiging isang 
kaluwalhatian sa kaniya ang karunungan, at sa ibang 
lupain ay isang lupain, at sa gitna ng mga kaaway ay 
magiging isang kaibigan. 

10 Ang sinumang nagtuturo ng mga marangal na bagay 
at ginagawa ang mga iyon, ay mauupo kasama ng mga 
hari, gaya rin ni Joseph na aking kapatid. 

11 Samakatwid, mga anak ko, nalaman ko na sa 
katapusan ng mga kapanahunan kayo ay lalabag sa 
Panginoon, na mag-uunat ng mga kamay sa kasamaan 
laban sa Kanya, at sa lahat ng mga Gentil kayo ay 
magiging isang kakutyaan. 

12 Sapagka't ang ating amang si Israel ay malinis sa mga 
pagsalangsang ng 'mga punong saserdote na 
magpapatong ng kanilang mga kamay sa Tagapagligtas 
ng sanlibutan. 

13 Sapagka't kung paanong ang langit ay lalong dalisay 
sa paningin ng Panginoon kaysa sa lupa, gayon din 
naman kayo, ang mga liwanag ng Israel, ay lalong 
dalisay kay sa lahat ng mga Gentil. 

14 Ngunit kung kayo ay magdidilim sa pamamagitan ng 
mga pagsalansang, ano, samakatwid, ang gagawin ng 
lahat ng mga Gentil na namumuhay sa pagkabulag? 

15 Oo, kayo ay magdadala ng sumpa sa ating lahi, 
sapagkat ang liwanag ng batas na ibinigay para sa bawat 
tao ay nais ninyong sirain sa pamamagitan ng pagtuturo 
ng mga kautusan na salungat sa mga ordenansa ng Diyos. 
16 Ang mga handog sa Panginoon ay inyong nanakawan, 
at sa kaniyang bahagi ay inyong nanakawin ang mga 
piling bahagi, na kakainin nang walang kabuluhan 
kasama ng mga pokpok. 

17 At mula sa kasakiman ay inyong ituturo ang mga 
kautusan ng Panginoon, ang mga babaeng may asawa ay 
inyong dudungisan, at ang mga dalaga ng Jerusalem ay 
inyong dudungisan, at sa mga pokpok at mga 
mangangalunya kayo ay makikisama, at ang mga anak 
na babae ng mga Gentil ay inyong kukunin upang 
maging asawa, dinadalisay sila ng isang labag sa batas 
na paglilinis, at ang inyong pagsasama ay magiging 
katulad ng Sodoma at Gomorra, 

18 At kayo ay magyayabang dahil sa inyong 
pagkasaserdote, itinataas ang inyong sarili laban sa mga 
tao, at hindi lamang gayon, kundi laban din sa mga 
kautusan ng Diyos. 

19 Sapagka't inyong hahatulan ang mga banal na bagay 
ng may pagbibiro at pagtawa. 


20 Kaya nga ang templo, na pipiliin ng Panginoon, ay 
mawawasak sa pamamagitan ng inyong karumihan, at 
kayo ay magiging mga bihag sa lahat ng mga bansa. 

21 At kayo ay magiging karumal-dumal sa kanila, at 
kayo ay tatanggap ng kadustaan at walang hanggang 
kahihiyan mula sa matuwid na paghatol ng Diyos. 

22 At lahat ng napopoot sa inyo ay magagalak sa inyong 
pagkawasak. 

23 At kung hindi kayo tatanggap ng awa sa 
pamamagitan ni Abraham, Isaac, at Jacob, na ating mga 
ninuno, wala ni isa man sa ating mga binhi ang maiiwan 
sa lupa. 

24 At ngayon nalaman ko na sa loob ng pitumpung 
linggo ay maliligaw kayo, at lalapastanganin ang 
pagkasaserdote, at dudungisan ang mga hain. 

25 At inyong iwawaksi ang kautusan, at inyong 
iwawaksi ang mga salita ng mga propeta sa 
pamamagitan ng kasamaan na kalikuan. 

26 At inyong pag-uusigin ang mga taong matuwid, at 
inyong kapopootan ang mga banal, ang mga salita ng 
matatapat ay inyong kapopootan. 

27 At ang isang tao na nagpapanibago ng batas sa 
kapangyarihan ng Kataas-taasan, ay tatawagin ninyong 
manlilinlang, at sa wakas ay susugod kayo sa kanya 
upang patayin siya, na hindi nalalaman ang kanyang 
dignidad, na (dinadala ang inosenteng dugo sa 
pamamagitan ng kasamaan sa inyong mga ulo. 

28 At ang inyong mga banal na dako ay masisira 
hanggang sa lupa dahil sa kaniya. 

29 At hindi kayo magkakaroon ng dakong malinis, 
ngunit kayo ay mapapabilang sa mga Gentil na isang 
sumpa at isang pagkakalat hanggang sa muli Niyang 
dalawin kayo, at sa awa ay tatanggapin kayo sa 
pamamagitan ng pananampalataya at tubig. 


KABANATA 5 


1 At yamang inyong narinig ang tungkol sa pitumpung 
sanlinggo, dinggin din ninyo ang tungkol sa 
pagkasaserdote. Sapagkat sa bawat Jubileo ay 
magkakaroon ng pagkasaserdote. 

2 At sa unang jubileo, ang unang pinahiran ng langis sa 
pagkasaserdote ay magiging dakila, at magsasalita sa 
Diyos bilang sa isang ama. 

3 At ang kanyang pagkasaserdote ay magiging ganap sa 
Panginoon, at sa araw ng kanyang kagalakan siya ay 
babangon para sa kaligtasan ng mundo. 

4 Sa ikalawang jubileo, ang pinahiran ay ililihi sa 
kalungkutan ng mga minamahal, at ang kanyang 
pagkasaserdote ay pararangalan at luluwalhatiin ng lahat. 
5 At ang ikatlong saserdote ay hahawakan ng sa 
kapanglawan. 

6 At ang ikaapat ay mahihirapan, sapagka't ang kalikuan 
ay magpipisan laban sa kaniya na mainam, at ang buong 
Israel ay kapopootan ng bawa't isa sa kaniyang kapuwa. 
7 Ang ikalima ay hahawakan ng kadiliman. Gayon din 
ang ikaanim at ang ikapito. 

8 At sa ikapito, magkakaroon ng ganoong karumihan na 
hindi ko maipahayag sa harap ng mga tao, sapagkat 


malalaman nila kung sino ang gumagawa ng mga bagay 
na ito. 

9 Kaya nga sila ay dadalhin na bihag at magiging isang 
biktima, at ang kanilang lupain at ang kanilang mga ari- 
arian ay mawawasak. 

10 At sa ikalimang linggo ay babalik sila sa kanilang 
tiwangwang na lupain, at babaguhin ang bahay ng 
Panginoon. 

11 At sa ikapitong linggo ay magiging mga saserdote, na 
mga sumasamba sa “mga diyus-diyosan, mga 
mangangalunya, mga maibigin sa salapi, mga palalo, 
mga labag sa batas, mga mahalay, mga mapang-abuso sa 
mga bata at mga hayop. 

12 At pagkatapos na ang kanilang kaparusahan ay 
magmumula sa Panginoon, ang pagkasaserdote ay 
mabibigo. 

13 Kung magkagayo'y magbabangon ang Panginoon ng 
isang bagong saserdote. 

14 At sa kanya ang lahat ng salita ng Panginoon ay 
ipahahayag, at siya ay magsasagawa ng isang matuwid 
na kahatulan sa lupa sa loob ng maraming araw. 

15 At ang kaniyang bituin ay sisikat sa langit na parang 
isang hari. 

16 Nagliliwanag sa liwanag ng kaalaman gaya ng araw 
sa araw, at siya ay dadakilain sa mundo. 

17 Siya ay sisikat na gaya ng araw sa ibabaw ng lupa, at 
aalisin ang lahat ng kadiliman sa silong ng langit, at 
magkakaroon ng kapayapaan sa buong lupa. 

18 Ang langit ay magagalak sa kaniyang mga kaarawan, 
at ang lupa ay magagalak, at ang mga ulap ay magagalak, 
19 At ang kaalaman ng Panginoon ay ibubuhos sa lupa, 
gaya ng tubig sa mga dagat, 

20 At ang mga anghel ng kaluwalhatian ng presensiya 
ng Panginoon ay matutuwa sa kanya. 

21 Ang langit ay mabubuksan, at mula sa templo ng 
kaluwalhatian ay darating sa kanya ang pagpapakabanal, 
na may tinig ng Ama bilang mula kay Abraham 
hanggang kay Isaac. 

22 At ang kaluwalhatian ng Kataas-taasan ay 
babanggitin sa ibabaw niya, at ang espiritu ng pang- 
unawa at pagpapakabanal ay mananatili sa kanya sa 
tubig. 

23 Sapagka't kaniyang ibibigay ang kamahalan ng 
Panginoon sa kaniyang mga anak sa katotohanan 
magpakailan man, 

24 At walang hahalili sa kanya sa lahat ng salinlahi 
magpakailanman. 

25 At sa kanyang pagkasaserdote ang mga Gentil ay 
pararamihin sa kaalaman sa lupa, at maliliwanagan sa 
pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Sa kaniyang 
pagkasaserdote ay magwawakas ang kasalanan, at ang 
makasalanan ay titigil sa paggawa ng kasamaan. 

26 At bubuksan niya ang mga pintuan ng paraiso, at 
aalisin ang nagbabantang espada laban kay Adan, at 
bibigyan niya ang mga banal na makakain mula sa 
punungkahoy ng buhay, at ang espiritu ng kabanalan ay 
mapasa kanila. 

27 At si Beliar ay tatalian niya, at bibigyan niya ng 
kapangyarihan ang Kanyang mga anak na yurakan ang 
masasamang espiritu. 


28 At ang Panginoon ay magagalak sa kaniyang mga 
anak, at lubos na malulugod sa kaniyang mga 
minamahal magpakailan man. 

29 Kung magkagayo'y magagalak si Abraham at si Isaac 
at si Jacob, at ako'y magagalak, at lahat ng mga banal ay 
magbibihis ng kagalakan. 

30 At ngayon, mga anak ko, narinig ninyo ang lahat, 
piliin, samakatwid, para sa inyong sarili ang liwanag o 
ang kadiliman, alinman ang batas ng Panginoon o ang 
mga gawa ni Beliar. 

31 At sumagot sa kaniya ang kaniyang mga anak, na 
nagsasabi, Sa harap ng Panginoon ay lalakad kami ayon 
sa kaniyang kautusan. 

32 At sinabi sa kanila ng kanilang ama, Ang Panginoon 
ay saksi, at ang kaniyang mga anghel ay mga saksi, at 
kayo ay mga saksi, at ako ay saksi, tungkol sa salita ng 
inyong bibig. 

33 At sinabi ng kanyang mga anak sa kanya: Kami ay 
mga saksi. 

34 At sa gayon ay huminto si Levi sa pag-uutos sa 
kanyang mga anak, at iniunat niya ang kaniyang mga 
paa sa higaan, at nalakip sa kaniyang mga magulang, 
pagkatapos niyang mabuhay ng isang daan at tatlumpu't 
pitong taon. 

35 At inilagay nila siya sa isang kabaong, at pagkatapos 
ay inilibing nila siya sa Hebron, kasama si Abraham, si 
Isaac, at si Jacob. 


